GALAR-GAN 


AR 


FARWOLAETH Y DIWEDDAR 


| BARCH. DAFYDD JOWRS, | 


GWEINIDOG YR EFENGYL YN 


CLYDACH A CHADLE, GER ABERTAWY, 


MORGANWG, 


Yr hwn a fu farw Ionawr 1, yn. y flwyddyn 1845, yn 61 ml. oed. 


GAN MORGAN MORGANS, 


BETHESDA'R FRO, 


| í ' 
““ Canys Dafydd, wedi iddo wasanaethu ei genedlaeth ei hnn trwy h 
ewyllys:Dunw, a hunodd, ac a ddodwyd at ei dadau,” —Actau 13, 36 | 


Yn eî fedd du oer fan—mae JoNEs 
Ddoeth, ddnwiol eî anian ; 
A'i enaid yn nhir Canaan, 
Duw yr hedd yw ei Rhan. 


ABERTAWY: 
ARGRAFFWYD GAN E. GRIFFITHS, HEOL FAWR. 


1946. 








YN y DRYSORFA GYNNULLEIDFAOL am Chwefror, 1845, 
ymddangosodd yr hanes canlynol am farwolaeth Mr. Jones. 


Nos Fercher, Ïon. 1, vy Parch. D. JonEs, gweinidog yr 
efengyl yn Clydach a'r Fforest Fach. Rhyngodd bodd i'r 
Arglwydd osod terfyn ar fywyd ei was defnyddiol, trwy 
ei gymmeryd ato ei hun mewn modd. disymwth. Bore 
dydd Mercher ymddangosai yn hollol iach a chysurus; 
ac o herwydd ei fod i bregethu mewn angladd yn y Fforest 
Fach am ddau o'r gloch, eymmerodd ei giniaw yn gynt 
nag arferol, mewn trefn ìi fod yno yn,brydlon. Ar y 
ffordd teimlai y parlys mud yn eì gymmeryd (yr oedd 
wedi ymosod arno ddwywaith o'r blaen), ond rhag ei 
flaen yr aeth, gan feddwl ei orchfygu. Canfyddodd rhai 
ef yn dyfod, a deallwyd fod rhywbeth arno wrth ei gerdd- 
ediad sigledig pan aethant i'w gyfarfod, a chyda eu bod 
;ar ei bwys, yr oedd ar syrthio; yna dygwyd ef i'r tŷ nesaf, 
sef y Beaufort Arms. Ni chafwyd ond ychydig eiriau 
oddiwrtho; dywedodd pa le y teimlodd hi yn ei gym- 
meryd. Gofynwyd iddo fyned ar y gwely, ond nacaodd, 
gan y buasai yr angladd yno yn fuan ; ond gwaethygu a 
wnaeth dan ddyrnod angeu, fel yr ystyriodd mai gwell 
oedd myned i'r gwely, i edrych a ddelai yn well. Ym- 
ddangosai fel pe byddai yn cysgu, ac oddeutu hanner nos, 
yn dawel ac esmwyth, diangodd y wreichionen fywiol o'r 
babell briddlyd i dŷ nid o waith llaw, tragywyddol yn y 
nefoedd ; at fyrddiwn o angylion, i gymmanfa a chyn- 
nulleidfa y rhai cyntafanedig, lle yn ddiau y cafodd y 
derbyniad croesawgar hwnw, “ Da was, da a ffyddlon, 
buost ffyddlon ar ychydig, mi a'th osodaf ar lawer ; dos i 
mewn i lawenydd dy Arglwydd.” 

Dydd Sadwrn, hebryngwyd ei gorff i'w wely pridd hyd ud- 
ganiad yr udgorn mawr. Dangoswyd parch mawr iddo gan 
yr eglwysi, gweinidogion, ac ereill, ar ddydd yr angladd. 
Claddwyd ef yn Bethlehem, Fforest Fach : gweddiodd y 
Parch. E. Jacob, a pbregethodd y Peirch. Jones, Heol y 
Castell, oddiar Preg. 7. 13. a Griffiths, Alltwen, oddiar 
1 Pedr 4. 7 ; yna areithiodd y Parch. J. Davies, Mynydd- 
bach, ar lan y bedd, a gorphenodd y Parch. W. Morris, 
Glandwr, trwy weddi. Yr oedd hefyd yn bresenol yn yr 
angladd, y Peirch. T. Davies, Pentref; E. Watkins, 
Canaan; E. G. Williams, Sketty ; E. Griffiths, Abertawy ; 
TT. Davies, Treforris; W. Thomas, Clydach; y Meistri 
E. Evans aT. Thomas, Abertawy, a W. Hill, Clydach. 
Gadawodd weddw, plant, a chyfeillion lawer i alaru ar ei ol. 









































GALAR-GAN. 





1 O! fyd sy'n llawn trallodau, 

Gofidiau mawrion maith, 

Rhai beunydd 'rwy'n gyfarfod 
Mor hynod ar fy nhaith : 

Pan êl un storom heibio 
Gwna arall godi draw, 

Nes gwneud i'm henaid ochain, 
A'm bron yn brudd mewn braw. 


2 Daeth newydd trist i'm*clustiau, 

Newidiodd hwn fy ngwedd ; 

Yr enwog Jones, o Glydach, 
Sy â'i bwys ar waelod bedd: 

Mae'n clwyfo megis cleddyf, 
Yn hedeg fel yr haint, 

Ac etto eithaf melus 
Marwolaeth un o'r saint. 


3 Peth ofer yw im” wylo,— 

Ynfydrwydd hollol yw, 

Na grwgnach dim o herwydd 
Daionus drefn Duw; 

Ei ffyrdd sydd anchwiliadwy, 
A*i enw yn gadam lôr; 

Mae'i daith uwchlaw'r cymmylau, 
Tan fanau dyfna'r môr. : 


4 Derbyniwyd Jones i'r eglwys 

Yn un-ar-bymtheg o'd, 

Gan un o'r gweinidogion 
Rhagora” ag oedd yn bod,* 

Yn ngrym yr awel rymus 
Fu yn y Mynyddbach, 

Yn mhlith y dorf sydd heddyw 
Fel yntau'n berffaith iach. 


5 Nol iddo d2Pod i'r eglwys 
Ymhob peth llanwai 'i le; 
Nid llawer o^i gyfoedion 
Oedd debyg iddo fe: 


*Y Parch. D, Davies; gynt o Abertawy- 








& 


Cynnyddodd o ran doniau 
A rhinwedd yr un pryd, 


I'r werin fawr i gyd. 


6 Arwyddion ymddangosodd 

Yn fuan ynddo fe, 

Fod iddo waith neillduol 
Yn ngwinllan Brenin ne'; 

Sef traethu geiriau'r bywyd 
Ar g^oedd y byd i ma's, 

Egluro trefn achub, 
Pregethu Orist a'i ras. 


7 Gan Seion fe wnawd sylw 

O hono'n fuan iawn; 

Ei gymhell ga'dd gan gannoedd 
I lawn ddefnyddio'i ddawn: 

Fe'i codwyd i'r areithfa,— 
Roedd yno'n llon'd y lle; 

Yr oedd pregethu'n gweddu 
Bob amser iddo fe. 


8 Gwnaeth ufuddhau i'r alwad 
A gafodd gan ei Dduw, 
Yn dawel ymostyngodd 
I farn yr eglwys wiw: 
Gafaelodd yn ei orchwyl, 
Bu'n ffyddlon yn mhob man, 
Gorphenodd ei ddiwrnod, 
A. safodd yn ei ran, 


9 Bu dair-ar-ddeg-ar-hugain 
O flwyddau llonwych llawn,. 
A rhagor gyda hyny, 
Os wyf yn cofio'n iawn, 
Yn ngwaith y weinidogaeth,— 
Gwaith sobr, pwysig yw; 
" Does neb yn addas iddo, 
Heb gymmorth Ysbryd Duw. 


10 Dyn cynnes.oedd o ysbryd, 
A. helaeth o ran dawn, 

Un treiddgar yn ei feddwl, 

Llafurus, diwyd iawn: 


Nes myn'd yn wrthddrych sylw 







































5 


Cymmodwr, gwir gariadus 
Oedd Jonms i bob rhyw ddyn, 

A chyn gwnai ddrwg i arall 
Gwnai. niwed iddo. ei hun. 


4 Í1 Un o'r rhai mwyaf serchog 
Ac enwog yn ei ddydd; 
O dan ei weinidogaeth 
Daeth llawer caeth yn rhydd ; 
Yn llaw ei Dduw bu'n foddion, 
ŷ Trwy gydol ddyddiau'i oes, 
' I ennill torf i gredu 
i'r Gwr fu ar y groes. 


12 Holl ardal Abertawy 

407 Sy'n awr mewn galar dwys, 
Gwaith colli anwyl AU 

| A'i guddio dan y gŵys; 

* 'R eglwysi dan eì ofal * 

i Ordow'd gan dristwch du, 

i A'r werin yn gyffredin 

| O'i farw yn cwyno fu. 


| 15.”Does obaith am ei weled 

|” Ef mwyach ar y llawr, 

| Na'i glywed, fel y clywyd, 

| Yn y gymmanfa fawr, 

| Cwrdd chwarter na'r addoldai, 
Lle byddai'n arfer bod ; 

Mae wedi rhoddi ffarwel 
I bob man îs y rhod. 


14 Yn wastad wrth bregethu 
Amcanai roddi ma's 
sefyllfa dyn truenus, 
Ac hefyd olud gras; 
Gogoniant Person. Iesu, 
Rthinweddau'i i aberth drud, 
Yr hwn sy'n berffaith ddigon 
Ar gyfer eisiau'r byd. 


15 Wrth gofio'r oriau'r cyfain 
A dreuliais gydag ef, 
Nis gallaf lai nag wylo 
Am dano yn oêr fy llef: 





6 


Derbyniodd fi i'r eglwys, 
Ymaflodd yn fy Haw, 

Bu'n ffyddlon i'm cyf/rwyddo 
I dre' Caersalem draw. 


16 Er nad oedd, mwy nag ereill, 

Heb feiau ar y llawr, 

*Rwy'n credu ei fod yn ddisglaer 
O fewn y nef yn awr, 

Lle nad oes son am bechod 
Na gofid o un rhyw, 

Yn moli yr Oen fu farw 
I ni rhai gwael gael byw. 


17 O angeu, rhoddaist ergyd, 
Un o'r rhai tryma'r 'rio'd ; 
Mae cannoedd heddyw'n cwyno 
O'r dynion.goreu'n Dod, 
Gwaith taro JonzEs anwyla” 
O'r babell bridd i ma's, 
A rhoddi ei gorff ìi orwedd 
'O dan y ddaear las. 


18 Ond er ei daro'n isel 

Gan angeu, brenin braw, 
Mae'n uchel mewn gogoniant 

Âr fryn Caersalem draw, 
Yn canu am ei olchi 

A'i gânu yn y gwa'd, 
Ei gynnal yn yr anial, 

es d'od i'r Ganaan wlad. 


19 Beth mae ef yn ei glywed 
Neu yn ei wel'd yn awr, 
Sydd beth uwchlaw dychymyg 
Y doetha' o deulw'r llawr: 
O ran ei bwys mae'n 'sgafnach 
Na phethau lleia'r byd, 
Ond sicr, er ein syndod, 
Mae sylwedd yw e gyd. 


20 O frodyr a chwiorydd, 
Sy'n drwm yn Nglydach draw, 
Nac wylwch fel heb obaith ; 
| Mae'r amser llon gerllaw 








2 


2 


3 


â 


o 


T 


Cewch gwrdd â'ch hen weinidog 
Ar dawel fryniau hedd, 

Yn debyg ìi eich Harglwydd 
Nol dod i'r lan o'r bedd, 


A boed i'r gwr ordeiniwyd 
Yn lle fy nhirion dad, 
Yn fendith fawr i'r eglwys, 
Ac addurn yn y wlad; 
Yr Arglwydd a'i gynnalio, 

A'i llwyddo yn mhob lle, 
I ennill pechaduriaid 
Dan faner Brenin ne.” 


A chwithau sydd yn Nghadle, 

Ni welais i chwi erio'd, 
Derbyniwch air o gyngor 

Gan un o'r gwaela'n bod; 
Gwnewch dawel ymddarostwng 

I ddoeth drefniadau Duw, 
Gan ddwedyd, gydag Eli, 

Gwnaed fyno, 'r Arglwydd Dduw. 


Na ddigalonwch, frodyr, 
Mae'r Iesu etto'n fyw; 
Gweddiwch am gynnaliaeth 
Yn glau, a'r Nef a glyw: 
Yr Arglwydd wnelo'i breswyl 
Bob amser yn eich plith, 
Ac at eich rhif chwaneged 
O'r rhei'ny gedwir byth. 


Dymunaf bob daioni 
I'w weddw dirion ef; 
Ei blant a phlant y rhei'ny 
Fo'n etifeddion nef: 
Tad tyner yr amddifaid, 
A Barnwr gweddwon gwan, 
Ei law fo odditanynt 
P'w cynnal byth i'r lan. 


Ffarwel, fy mwyn gydymaith, 
Ymadael rhaid i mi; 

?Rwy'n disgwyl ail gyfarfod 
O fewn Caersalem fry, 





8 


Yn mhìith yr hen gyfeillion 
Fu'n anwyl iawn cyn hyn; 

Cawn nofio yn drag^wyddol 
Yn hedd Calfaria fryn, 


26 Fy enaid, cais adnabod 
A Iesu. I ti'n rhan, 
He ea nnal hwn di fynu 
an yn y cyfyng fan: 
RI “ wir dderbyniad iddo, 
Gwaredwr cadarn yw; 
A chred ei fôd yn ddig eon 
i farw ac i fyw. 


PENNILLION YCHWANEGOL. 
Nid syrthio i ddiddymdra mae dyn yn angeu du ; 
Arafed yr anffyddiwr,—nac aed yn mlaen mor hŷ: 
Mae'n wir rhydd angeu derfyn ar ddyn yn hyn o fyd; 
Ond nì ddifodi meddwl i hyn i gyd. 


Mae'r »neddwl wedi lunio at fyd sydd etto ì ddod, 
At gyflwr WY ardderehog na hwn sydd ÌS.y. yhod; 
Egino mae'n bresenol, â rhagddo oawri awr, 

Nes myn'd i'r byd ysbrydol, y sylweddolfyd mawr. 


Cynneddfau'r meddwl dynol ynt gryfion, eang iawn 
Parhau wnant fyth i ledu, gan gael eu cadw^n llawn, 
Gan ddyoddef gwae a thrallod, o fewn i uffern drist, 
Neu dreiddio mlaen i wynfyd a hedd, trwy lesu Grist. 


Mae'r,modd y rhodiwn yma in' oll o ddirfawr bwys; 
Yn ol ein gwaith derbyniwn, ystyriwn hyn yn ddwys: 
Ni bydd i'r meddwl drengu yn angeu, sobr awyr, 

Ond llithro a wna drosodd i'r trag wyddolfyd mawr. 


Yn llwybrau, crefydd Iesu mae nerth i'w gael o.hyd,, 

I fyn'd trwy'r gor thrymderâu sydd yma yn y byd ; 
Mae'r hyn, mae'n awr ŷn roddi, a'ì haddewidion llawn, 
Yn nerth i'r gwan i'w dilyn trwy groesau'n llawen iawn. 


Mae rheso weinidogion fu'n ddiwyd ar y ma's, 

^N ddiweddar wedi tewi a dweud am olud gras ; 

A brodyr parchus ereill sydd wedi gado'r llawr, 
Maent gyda'r dyrfa ddedwydd sy'n moli'n Iesu mawr. 


Wrth wel'd yr hyn ddigwydda i ereill yma a thraw, 
Defirown at waith ein bywyt, mae'n diwedd ni gerllaw; 
Mewn gweithìo mae'n dedwyddwch,—gwaith Duw 
sydd elw mawr, CM 
ol ymbleserwn j ynddo tra byddom ar y llawr. ^ 
Arc, E GRFTITHS, 





